DEUDDEG MIS Y FLWYDDYN. 

Toü—“I’ Mortcr Mwyn'* 

Ha, daethost IONAWIt arnom ni, 

A’r cwmwl du gerllaw, 

A’r rhew a’r eira gyda thi. 

Yn dal yr haulwen draw;— 

Nid oes eisieu gwŷdd nac og, 

Ni chlywir chwaith mo gathlau’r gog. 

’R wyt tithau CHWEFROR ar dy hynt» 

Yn taenu’th fantell wen, 

Rhaid ini ddiodde’ ystormus wynt, 

A 'r oerfel mawr uwch ben ; . 

Pa le’r wyt ti’r Fwyalehen fwyn, 

Ni chlywir d’adsain yn y liwyn. 

Y MAWRTH afrywiog, enbyd oer, 

A glasrew ar ỳ llyn, 

Ac ambell noswaith ddysglaer loer, 

Cais aradr ar y glyn,— 

Ymddengys bellach huan tes, 

Ymdreigla’r neidr yn ei wres. 

Mis EBRÍLL, bellach, cais dy og, 

Prysura hau dy dir, 

Tydi gei glywed llais y gôg, 

Ar frigau’r goedwig îr;— 

Fe bar effeithiau gwlith y nen 
I bob glaswelltyn godi ei ben. 

Mis MAI, mor hyfryd y w dy wedd, 

Yn lloni daear lawr, 

Pob hedyn bach yn Codi o’i fedd, 

I foli ei Grewr mawr; 

4’r ednod gwiw a’u cydsain gerdd, 
ín seinio’n ber trwy’r goädwig werdd. 

Baw mis MEHEFIN hyfryd hin. 

A thrugareddau fyrdd, 

4.r ol i’r ddaear gaei ei thrin, 

Tardd pob ilysieuyn gwyrdd:— 

A thyua r amser, medda nhw, 

Ymladdwyd brwydr Waterlw i 
ea 


2 


Mae mis GORPHENAF wedi dod, 

Cais nol dy bladnr ddur, 

A lladd dy wair, fe droes y rhod, 

Cei bellach awyr giir ; — 

Distawodd gwynt y môr ei swn, 

A dyma ddechreu dyddiau’r cwn. 

Ha, dyma AWST o dan ei lwyth 
0 drugareddau’r llawr ; 

A phob eginyn yu rhoi ffrwyth, 

Fe ddaeth y d’wysen fawr;— 

Annhraethol drugareddau’r Ner, 

Cei bellach nrnbell afal pêr. 

Mis MEDT, bellach tòr dy ŷd, 

Cäis í m dy gryman mawr ; 

Mae’r maes yn wyn' ac yu ìlawn bryd, 

Nac oeda—tòr o’i lawr;— 

Mae’r h ulwen yn y fantol draw, 

Prysura doí cyn delo gwlaw. 

Yr HYDREF, gwynt a gwìaw o’r bron, 
Ystormus ydwyt ti, 

4 mynych gwelir brigwen don, 

A’r morwyr yn rhoi cri :— 

’N awr curwyd dail y coed i lawr, 

A llosgwyd senedd Prydain Fawr. 

Mis TACHWEDD, a’i ystormydd blin, 
Llifddyfroedd dros y ddôi, 

4c anwadalwch mawr yr hin, 

Yn mynych wneyd ei oì :— 

Er trymed yw,—yr adeg hon 
Y ganwyd T’wysog Cymru lon. • 

Mis PtHAGFYR, rhew ac eira oer, 

Cais am dy ’stafell glud ; 

Ni wneiff effeithiau haul na lloer, 

Ond peswch mawr a’r crud :— 

At ddiwedd hwn, na fyddwn drist, 

Neshau mae dydd Nadolig Caisr. 

Asl Hjliabs Hn 
63 


s 


BEDD 7 DYN TLAWD. 


Is yr ywen ddu, ganghenog, 

Twmpath gwyrddlas gwyd ei ben, 

Fel i dderbyn o goronog 
Addurniadau gwlith y nen: 

Llawer troed yn ariystyriol, 

Yn ei fathru’n fynych gav/d, 

Gan ysigo’r glaswellt sirioi, 

Dyma fedd y dyn tylawd 

Swyddwyr cyflog gweithdy’r undeb, 

A’i hebryngodd ef i’w fedd, 

Wrth droi’r briddeil ar ei wyneb, 

Nid oes deigryn ar un wedd. 

’Nol hir írwydro â thrafferthion, 

Daeth i ben ei ingol rawd, 

Noddfa dawel rhag angheuion 
Ydyw’r bedd i’r dyn tyiawd. 

Maer gareg arw a’r ddwy lytbyren, 

Dorodd rhyw anghelfydd law, 
Gyd-chwareuai âg e’n fachgen, 

Wedi hollti’n ddwygerllaw; 

Â phan ddelo Sul y blodau, 

Nid oes yma gâr na brawd, 

Yn rhói gwyrdd-ddail a phwysiau 
Ar lwm fedd y dyn tyiawd, 

Ar sedd fynor nid yw r awen 
Yn galaru uwch ei iwch, 

A chyn hir drwy’r las dywarchen, 

Aradr amser dyna’i sweh; , 

Un â’r liawr fydd ei orphwysta, 

ADgof drosti dyn ei rhawd, 

Ond er hyny angel wylia 
Ddaear bedd y dyn tylawd. 

loav Kmm 
6S 



PA BETH SY’N HAEDDf 


Büth sy’n harddî y tyner lili, 

’N plygu’i ben dan bwysau’r gwlithj 
Pelydr haul dysgleirdeg gwisgi, 

’N dawnsio ar fron y rhosyn brith: 
Hyn sydd hardd ; ond gwelaí wrthddrych 
Tecach, harddach na hwynt-hwy, 
Deigryn merch uwchben amddifad— 
Arwydd teimlad dros ei glwy’. 

Beth sy’n hardd? y cwmwl golau, 

5 N nofio yn yr awyr fry, ■ 

Pan f’o dysgìaer wawr y borau 
Yn goreuro’i odre cu, 

Hyn sydd hardd;—oud A! canfyddaf 
Eywbeth harddach, er mor wiw 
Teimiad geneth yn arddangos 
Oalon serchog dan ei briw. 

Beth sy’n harddr yr aur a’r periau, t 
Sidan, porphor, îliain main, 
Addurniadau têg dduwiesau, 

Gwisgoedd gwychion—golwg gain î 
Hyn sydd hardd; ond canmil harddach 
Agwedd isel, gwylaidd lef, 

Boneddiges mewn taer weddi 
’N codi ’i golwg tua’r ne£ 

Hed glân angel drwy’r cymyìau, 

Sathr eu godre, daw i lawr, 

Diystyra’r aur a’r perlau, 

Pasia’r blodau glwys eu gwawr j 
Cwyd y deigryn—hoffa’r teimlad— 
Clyw’r ochenaid—yna chwardd: 

Lleda ’i edyn, rhwyga’r awel, 

A gan sibrwd—“ ilyn sydd hardd.” 


Argraffwyd gan H. Humphreys, Caernarfm. 


